
GELERT, CI LLYWELYÜí. 


Allan 0 “ Gantawd Llyweíyn. 


I. 

O’b helfa, ar ei fuan farch, 

Llywelyn ddaeth i’w lys, 

Gan seinio’i gorn, ac ato daeth 
Ei deulu oll ar frys: 

Pan welodd wedd ’i rian lân, 

A’i gwenau hawddgar hi, 

*Pa le mae Gelertî’ ebai ef, 

‘Pa la mae ’mhlentyn iî 
Paham na ddaw y ddau yn awr 
A chroesaw mawr i miî’ - 

*Mae’th fab mewn hûn—a thybiai» I 
Fod Gelert gyda thi.’ 

*Gad imi wel’d ty anwyl feb 
j A’i wasgu at fy mron; 

Wy nhrysor penaf ydyw ef 
j Ar wyneb daear gron,’ 





2 


âr frys yr aeth i,w ’stafell ef, 

Ca’dd yno ddychryn mawr; 

*Roedd cryd ei blentyn wedl « ctro^ 
A gwaed yn rhuddo’r hawrl 
*Fy mhleutyn tyner,’ ebai ei^ 

‘Fy mhîentyn anwyi il 
‘Rhyw lofrudd â’i ysgeler law 
Derfynodd d’einioes dil’ 

A Gelert o ryw dywyll le 
A gododd ar ei draed; 

A*i Iygaid yn melltenu tân, 

A’i Kifn yn goch gan waed: 

*A’i ti a wnaeth y weithred boaf 
0 elyn tost i mü’ 

A sydyn gyda’i gleddyf llym 
Trywanodd ef ei gi. 

AI d^maa lais o "’an y oryd, 

Fel miwsig angel syw; 

Ymgrymu wn» f fam a’r tad, 

Mae’r plentyn eto’n fyw; 

Wrth droi y dillad gweiant ef, 

Yn gwenu yn ei hun; 

Ao wrth ei ben, yu golain gorph, 

Mae blaìdd o aüan lun. 

Llywelyn dd’wedai yn ei loea, 

‘ 0 ! Gelert, flfyddlon gi, 

Aohubais ti ei fywyd e;^ 

A lleddais inau dil 
îei faen o farmor ar dy fedd, 
Anrhydedd fydd dy ran’— 

A’r oi wrth lyfu liaw y Ilyw, 

Fu farw yn y fan.—TALHAiAfiif. 

61 




8 


‘‘CmAFAN MOEFA EHÜDDLAN.” 


Ton— ^^Morfa Rhuddlanf* 

Cilia’b haul draw, dros ael bryniau hael Árfon; 

Lleni’r nos sy’n myn’d dros ddol a rhos weithion| 

Pob rhyw chwa ymaith a gilia o’r Ilwyui : 

Ar fy ughlust draw mae, ust, y dòn yn dystewi; 

Dan fy mron clywai’m Ilon galon yn curo, 

ÍJan fawr rym digter Ilym, wrtb i’m fyfyrio 
Ar y pryd pan fu drud waedlyd gyflafan,— 

Pan wnaed brad Cymru fad ar Forfa Hhuddlan. 

Trwy y gwyll gwelaf ddull teryll y darian; 

Clywaf sî eirf, heb ri’, arni yn tincian, 

O’r bwäau gwyllt mae’n gwau, saethau gan sîo; 

A thrwst mawr, nes mae’r llawr rhuddwawr yn siglo| 
Ond uwch sain twrf y rhai’n, ao ochain y olwyfawg, 

Fry hyd nef clywir cref ddolef Caradawg,— 

“ P'tiag gwneyd brad ein hen wlad, tröwn ein câd weithÌMi, 
Neu oaed lloer ni yn oer ar Forfa lihuddian.” 

Wele fron pob rhyw lon Frython yn chwyddo; 
Wele’u gwedd, fal eu cledd fiaamwedd, yn gwrido; 
Wele’r Iraioh rymus firy’n dyblu’r ergydion; 

Yn eu nwy’ torant drwy lydain adwyon: 

Yr un pryd Cymru i gyd gyfyd ei gweddi,— 

^ Dod yn awr nerth i lawr, yn ein mawr gyni, 

Boed i ti, O! ein Rhi, noddi ein trigfan; 

Uwydda’n awr ein liu mawr ar Forfa Rhuddlanr 
61 


4 


Troswyf daeth, fal rhyw saeth, alaeth a dychrya, 
Oeh! rhag bost bîoeddiau tost ymflfrost y gelyn: 
ônd 0! na lawenha, fel a wnai orohest; 

Nid dy rym, ond dy ri’ ddug i ti gonowest. 

Ow! rhag braw’r dorf sy draw’n wylaw o’r drysau, 
Am l??ydd câd Cymru fad,—rhâd ar ei harfau; 

Mewn gwyllt fraw i’r geiUt fry, rhedy pob oedran, 
Wrth wel’d brad gwŷr eu gwlad ar Forfa Rhuddlan. 

Bryn a phant, cwm a nant, llanwant â’u hoergri,| 
Traidd y floedd draw i g’oedd gymoedd Eryri; 

Yr awr hon y mae llon galon hen Gymru, 

Am fawr frêg ei meih teg, gwiwdeg, yn gwaedu; 

Braw a brys sydd drẃy lys parchus Caradog; 
Gwaeddi mawr fyn’d i lawr Flaenawr galluog; 

Geilw ei ferdd am ei fwyn delyn i gwynfan, 

Ao ar hon tery dôn hen “Forfa Rhuddlan.” 

Af yn awr dros y llawr gwyrddwawr i chwilio 
Am y fàn mae eu rhan farwol yn huno; 

Ond y m&wrforfa maith yw eu llaith feddrod; 

A’i wyrdd frwyn, a’r hesg Iwyn, yw eu mwyn gofnod. 
Ond oaf draw, gerllaw’r Llan, drigfan uchelfaith 
îtoAN lân, hoffwr cân, diddant gydymaith; 

Ao yn nhŷ’r yfrar fry, gan ei gu rîan, 

Llety çaf, yno’r âf o For& Rbuddlan. 

I. G. Geirionypd, 


Jhrŷrafwyd gan H. Caernarfons, 


